160 528889 2 


ou MMNFTEIDDO 


GALAREB 















| I BEDWAR DIWEDDAR Fo 
2 iaconiaib 3Xebo, Glpw bîp.) 


SEF 


SION MORGAN, 
WILLIAM LEWIS, 
IFAN DAFYDD, 
DAFYDD WILKINS. 


— 1 f 
“ A Y A 


Buddygol yn nghyfarfodydd cystadleuol ysgol 
Sabbathol y lle. 


dc GAN 


D. JONES, (GWENTFRYN). 


_ 


y 


Fr 


oc 
Sr 





Y 
| 
b 
|“ 


Dd yN î 
Sc 
A) 








YO FN 


(Cyhoeddedig dan nawdd yr Ysgol Sul.) 


O 


< 
C 


es 
OY 
J 


Dan olygiad y Parch. W. Jones, Gweinidog. 


O 


( 
vv 


do 


LLANGOLLEN: 
ARGRAFFWYD GAN W. WILLIAMS, 
SWYDDFA'R “ GREAL' A'R ““ ATHRAW,” 





PRIS DWY GEINIOG, 


rey (y yNnRDU INC y mA 
5 Z pu—— ua 
- j AN ( y 
U yv “OO sr OO 








EN S1tby, 6n €bfry, ' 
SION MORGAN, 
WILLIAM LEWIS, 


IFAN DAFYDD, 
DAFYDD WILKINS. 


59 
Buddygol yn nghyfarfodydd cystadleuol ysgol 
| Sabbathol y lle. ì 


GAN 


| | D. JONES, (GWENTFRYN). 


—— 


(Cyhoeddedig dan nawdd yr Ysgol Sul.) 


Dan olygiad y Parch, W. Jones, Gweinidog. 
CD 


LLANGOLLEN : 


ARGRAFFWYD GAN W. WILLIAMS, 
SWYDDEA'R “ GREAL” A'R “ ATHRAW,” 





>i 


ON 


GALAREB. 


'R HEN Nebo anwylaf, mae'i enw'n barchedig, 
Tra'i hanes yn bruddaidd, mae eto'n fawledig ; 
Yn bruddaidd am syrthio'i golofnau cadarnaf, 

Yn glodus am sefyll drwy'r 'stormydd gerwinaf. 
Bu'n dyst o roi'i noddwyr ffyddlonaf i orphwys, 
Heuliadau lewyrchent ogoniant i'r eglwys ; 

Fe welodd gawodydd hiraethlawn o ddagrau, 

Yn mwydo'i fagwyrydd ar ddydd eu hangladdau. 
Bu'i furiau yn adsain y lwythog ochenaid, 

Rhoi'r byw am y meirw wrth briddo'r anwyliaid; 
Maent heddyw yn huno fel pe wrth ei wadnau, 
Tra dyrcha ei goryn i wylio'u haneddau. 

Mae'r awen am wylaidd enneinio eu cofiant, 

Ac wylo ei deigryn uwch man lle gorweddant, 

Ni wnaed galargerddi i bedwar ffyddlonach, 

Ni phlethwyd pruddodlau'i nefweision dysgleiriach, 
Mae hanes y pedwar yn mynwes brudd Nebo, 
Yn newydd ac anwyl, heb arwydd heneiddio. 


SION MORGAN, 


“'R hen Sion Morgan wedi huno,” 
Dyna'r frawddeg brudd a ddoi. 
Dros wefusau ei gyfeillion, 
Yntau wedi bythol ffoi,— 





TY YNE ET FISGEDI SHED EEO HED, o a 


Se RYNG 


i 
| 
| 


| 
| 








4 


Ffoi i'r gwynfyd annhraethadwy, 
Ffoi i wydd yr anwyl Oen; 

Ffoi i dderbyn nefol wobrwy, 
Ffoi o afael cur a phoen. 


Dyn oedd Sion ga'dd gyflawn olwg 
Ar brydferthion crefydd Orist ; 

Seiniau pêr ganiadau beion, 
Ddo'ent yn hyfryd idd ei glust: 

Ufyddhaodd i'w gorch'mynion, 
Gwisgodd enw'r uchel Dduw ; 

Ffrwythau'r nef gaed arno'n gwenu, 
Heb arwyddion deilen wyw. 


Er na feddai ar hyawdledd 
Yr areithiwr uchel ddysg, 
Meddai yr elfenau hyny, 
Godai'i enw yn ein mysg : 
Meddai galon lân heddychol, 
Mynwes lawn o gariad cu; 
Medrai gydymdeimlo'n hyfryd, 
Gyda'i frawd dan gwmmwl du. 


Llanwai'r swydd o flaenor didwyll 
Eglwys Iôr yn ffyddlawn iawn; 
Gweithiai gydag egni Cristion, 
O dan lwythog oriau'i nawn: 
Y cyfrifon mewn manylrwydd, 
Gadwodd Sion am dymhor maith ; 
Eglwys Nebo roi arwyddion 
O'i boddlonrwydd yn ei waith. 


Ei gynghor prydlon oedd, 
Fel maethol gawod Mai, 





5 


Yn nerthu'r egin gwan, 
Pan fyddent yn llesgau, 
Gan beri nefol dyfiad pur, 
Heb dramgwydd cas na ehwerw gur, 


'R oedd pawb yn mynwes Sion, 
A Sion'n eu mynwes hwy; 
Ni fedrai dim ond bedd 
Byth eu gwahanu hwy: 
Brawdgarwch oedd yn nodwedd gref, 
Ac addurn yn ei fuchedd ef, 


O dan yr ysgol Sul 
Bu'n golofn gadarn gref; 
Rhyw aur fynegfys oedd, 
Yn dangos ffordd y nef: 
A'i addysg oedd yn frith i gyd, 
O hanes Iesu Prynwr byd. 


O faes ei lafur syrthiodd 'r anwyl Sion, 
Am dano'n hir y chwery hyîryd son; 
Fe syrthiodd efi dawel lwch y glyn, 
A'i ben yn hardd o âan y blewyn gwyn, 
A'i enaid yn sychedu am y nef, 

Êr canu'r anthem fythol “Iddo ef.” 


WILLIAM LEWIS. 


Dyma huan arall wedi 

Cilio dan y tywyll leni; 
Eglwys Nebo ddaw â'i deigryn, 
I enneinio bedd ei phlentyn. 








6 


“'Twyncynhordy,” mae ei enw 
Fel diareb yn ein bro; 

Hanes hwn ddarllenir heddyw 
Av ddalenau llawer co' : 

Yma bu'r hen William Lewis, 
Yn anadlu diwedd oes; 

Oddi yma yr esgynodd : 
Ar haeddiannau gwaed y groes. 


Yn foreu gwelodd aberth Iawnol Orist, 

Yn ddigon mawr i achub enaid trist; 

Ac ymorphwysodd arno'n hyfryd iawn, 

Gan deimlo hedd mewn rhad faddeuant llawn. 
Efe oedd un o feini sylfaen crefydd 
Yn Mhenycae, a gweithiodd er ei chynnydd, 

. Nes daeth yn gref,—estynodd ei chortynau, 
Â mawl a chân bêrseiniodd yn ei themlau. 

Yr ysgol Sul ennillodd serch ei fynwes, 

A phan yn llânc gwnai ei chofleidio'n gynhes; 


Ac yfed wnaeth o'i phur ffynnonau gloewon, 
Nes daeth yn gryf i ddeall dwfn ddirgelion, 
Y Dwyfol air—mynegfys mawr y Duwdod, 
Cyfeiria ddyn i'r santaidd breswyl uchod. 
Swydd athraw a gyflawnodd mewn symylrwydd, 
Fel un yn athrawiaethu dros ei Arglwydd ; 
Hyf fedrai rodio meusydd duwinyddiaeth, 
Ei mawr gyfrinion wyddai ef yn helaeth. 


Caniadaeth y cyssegr ddenodd ei fryd, 
Fe sugnodd o'i bronau diysbydd ; 
Ar aelwyd y swynol y siglwyd ei gryd, 

A. chododd yn hyfryd berorydd. 











'Í 


Er na feddai allu i gerdded yn ol 
Ein Handel a Mozart 'hedegawg, 

Ei gerddi o'ent ddengar fel ceinion y ddôl, 
Neu'r wawrddydd ar leni Dwyreiniawg. 


Mae heddyw gerddorion yn aros yn fyw, 
Â wirìiant ei fawrion dalentau; 

Sef swynol golofnau sy'n uchel eu bri, 
Godasant o dlodi'r globyllau. 


Symylrwydd ei arddull oedd eiddo ei hun, 
Ni feiddiai neb geisio'i ddynwared ; 

Ei ysgol arweiniol reolai mor gun, 
Ac esmwyth a'r dw'r ar i waered. 


Gweddiwr mawr ydoedd, a mawr fu ei lwydd, 
Tra'n ceisio wrth orsedd trugaredd; 

Y nefol fendithion a dynai yn rhwydd, 
Yn gawod o Ddwyfol feithrinedd. 


Swydd blaenor-eglwys gyflawnodd mewn bri, 
Yn deilwng o Gristion diamwys ; 


— Ei frodyr gofleidiai yn anwyl a chu, 


Tra yntau yn mynwes yr eglwys. 


Ei gynghor meithrinol ddisgynai yn fwyn, 
Ac esmwyth fel gwlith ar y blodau ; 

Effeithiau bendithiol o hyd a wnai ddwyn, 
A chynnydd mewn nefol fucheddau. 


Ond er ei ddefnyddioldeb, 
Fe'i 'speiliwyd gan y bedd; 
Fe orfu yntau 'mado, 
Er cystal oedd y wledd : 





GYFF y'u CW GE CYF CCIC RED MDF 


um ATH Y SY CH 


8 


Yn Nebo dangnefeddus; 
Yn mysg y brodyr cu, 
Yr hyn a feddent heddyw; 
Yw William Lewis fu. 


IFAN DAFYDD. 
Megys tôn 'rol tôn'n ymrolio, 
Y mae meibion Duw'n myn'd heibio 
I fyd arall—byd ysbrydol, 
Nid oes yma le arosol. 


Ifan Dafydd dyner galon, 
hifir heddyw gyda'r meirwon ; 


Hir bu'i sedd yn*wag yn Nebo; 
Sedd yr aelwyd sy'n wag eto. 


Cenad bywiog o lys angau, 
Ddaeth i'w alw i'r priddellau ; 
Os daeth angeu mewn awdurdod, 
Ifan Dafydd oedd yn barod. 


Tawel ŵr, fucheddai'n addas 

Oedd, a theilwng o gymdeithas; 
Rhodiai wiwlwys lwybrau'r Oristion, 
Nes cyrhaeddodd fynydd Seion. 


Hyddysg oedd yn athrawiaethau 
Crefydd Orist, a'i dirif riniau; 
Yfai faeth o'i bron ddiysbydd, 
Llawenychai yn ei chynnydd. 











9 


Er na feddai ddim deniadol, 
Yn ei ddullwedd yn allanol; 
Er na feddai'r tlws a'r prydferth, 
Meddai riniau o'ent yn gyfwerth. 


Meddai fynwes gynhes lydan, 
Lawn tosturi dros y truan; / 
Medrai gydymdeimlo'n hyfryd, 

Gyda'r eiddil yn ei adfyd. 


Bu'n gynghorwr mynydd 9eion, 

Yn ei ddydd gwnaeth fawr ymdrechion ; 
Pwyll gaed ynddo'n nodwedd gymhwys, 
'R hyn sydd addurn blaenor eglwys. 


'R ysgol Sul ga'dd ei gefnogaeth, 
Gweithiodd er ei hadeiladaeth ; 
Planai egwyddorion hyfryd 
Crefydd yn mynwesau'r ie'ngtyd. 


Ni chyfyngai'i hun i Nebo, 

'R aelwyd gartref ga'dd ei deimlo ; 
Tystio wnai ei gynhes ddagrau, 

I daerineb ei weddiau. 


Tra ar faes ei ddefnyddioldeb, 
TTremiodd angeu yn ei wyneb; 
Fe'i harweiniodd ffwrdd yn sydyn, 
Nes collasom sain eì emyn. 


Mae adgofion dwys am dano 

'N llanw mynwes eglwys Nebo; 
Mae ei dagrau'n ymgymmysgu 
Gyda dagrau'i briod fwyngu. 








U 
î 
i 
” 
| 
| 
| 
i 
i 
' 
| 


| 
| 
| 


—_—— 


| 
| 
| 
| 
| 





10 


DAFYDD WILKINS. 


Wel, dyma arall un 
O gedyrn Nebo gun, 
Mewn dystaw fedd : 
Peth hynod, hynod yw, 
Na fyddai'r dail yn wyw, 
O! na, mae'i nerth yn Nuw, 
Ni wywa'i gwedd. 


Mae enw Dafydd fwyn, 

Yn Nebo'n hyfryd swyn, 
Ac eto'n brudd : 

Efe oedd harddaf ros 

Ar ruddiau'r eglwys dlos, 

Ei wen wnai'r dduaf nos 
Yn hanner dydd. 


Ai angel ydoedd ef, 
Âm awr yn gadael nef 
Am gartref dyn ? . 

Rhyw nefol fywyd fu 

Mewn cyfeillachau cu' ; 

Y tlws, y cain, a'r cu 
Dd'oent dros ei fin. 


Meithrinol fel y gwlith, 
Oedd ei gynghorion ef; 

Bydd cof am dauynt byth 
Ar wyrddion lenyrch nef: 


Fe wenai'r eein dan ei nawdd 
? 


Fel lili wen yn môn y clawdd. 























Uu 


Un Dafydd Wilkins gaed 
Ar fron yr eglwys fwyn; 
A thrwy ei farw ef, 
Rhoed nôd i chwyddo'i chwyn 
A phan wahoddwyd ef i'r ne' 
Ni chaid yr un a lanwai'i le. 


Adgofion melus iawn, 
Yn fresh ddont ar fy ngho', 
O'i ddull a'i nefol wedd, 
Yn wylo lawer tro, 
Tra'n sugno'n gu y Ddwyfol ddawn, 
O Feibl Duw yn hwyr ei nawn. 


Blaenorydd eglwys Iôr, 
Fu Dafydd dymhor maith; 
A'r eglwys roddai sêl 
Boddlonrwydd ar ei waith : 
Arwyddion roddai Duw o'i du, 
Mai addas oedd i drefnu'i dŷ. 


Rhy fach yw meidrol ddyn, 
I roi desgrifiad llawn 
O Dafydd Wilkins hoff, 
Er meddu dysg a dawn : 
Addfwynder enaid mawr digoll, 
Oedd fywyd ei rinweddau oll. 


Er mwyned, er hoffed oedd ef, 

Ei linyn ddirweiniwyd i fyny; 
Ei enaid addfedodd i'r nef, 

Rhoed ninnau o'i ol i alaru: 
Fe welodd ei goryn yn wyn, 

Fe yfodd awelon hir ddyddian ; 





Ond cadwodd ei dânau yn dŷn, 
Nes gorphen ei emyn yn angeu. 


DIWEDDGLO, 


Mae colli pedwar fel y pedwar hyn, 
Yn gwneyd i Nebo wisgo golwg syn ; 
Rhyw bruddaidd wagter deimlir ar eu hol, 
Fel mynwes mam heb faban yn ei chol; 
Os colled gawd yn marw'r pedwar gwron, 
' Nes wylo dagrau uwch eu prudd weddillion, 
_ Bu'n ddechreu cân heb un diweddnod iddi, 
I'r pedwar hyn am fodd i'w nefol olchi, 
, A'u gwneyd yn wynion fel y santaidd engyl, 
Nes pylu'r Salmon eira yn eu hymyl. 


Llangollen: Argraffwyd gan W. Witliams. 


de 





